CERDD 
DAFYDD WYNN. 


Wel dyma dydd priodol, 

Diddanol Dafydd Wynn: 
Paham na chana'r clychau, 

A*r tannau wrth glywed hyn 2 
Mae'r adar oll yn canu, 

A'r Gog i'w harddu ar hynt; 
A'r Ceiliog, fu ar y gwely, 

I'w helpu i garu gynt. 
Tywyned haulwen oleu, 

Yn ddi gymylau a mwg; 
Na ddoed Piogod allan, 

1 dd'rogan rheg neu ddrwg, 
A chwedi haul i gaerau, 

Yn llawn nos olau a ser, 


Ni feiddiai rhew neu farug, Ml... a 
Oer gynyg ar ei ger. 


Rhyw noswaith bur ddewisol, 
Yn fuddiol iawn afu, CS 
Pan daeth, a'i geiliog GL SR 
I garu'n berffaith gu; 
Fel byddai'r bore'n barod, 
Rhag cysgu'n hynod hir, 
Fe'i rhoe ar ben y gwely, 
I ganu, a dweyd y gwir, 
Rhwng un ar ddeg a deuddeg, . 
'.. Wr glandeg, ar y gloch, 
Aeth Dafydd Wyn a'i 'nwylyd; 
O tan yscwilyd coch ; 
Fe doddodd meinir eglur 
Gan natur y &ynich, 
A'r Ceiliog gwyn yn canu, 
“ Pan roi'r hen wely wich. 





4 


Aeth Dafydd i roi mantol, 
Oedd lesol yn ei long, 
Roedd ceiliog ar y garfan, 
Yn tingcian, hai ding dong, 
Fel Proffwydd yn y tywyll, 
Yn crybwyll, Wiching craffi, 
Ond hynod, *r oedd e'n twnios, ; 
A Deio'n singcio cì sidffês 5, 


Dychrynai'r wraig o'r parlWt, 
Gan gryfdwr daear gryn; a 
Heb feddwl fawr am Geiliog, 
Dewinog Deian Wynn ; 
Dywedodd wrth ei Phriod, 
Yn y dychryndod hwn, 
“ Dyna Dderyn y corff yn galw, 
Mi fyddaf marw mi wn.” 


Meddai'r gwr, “ Os galwad angau. 
Yw'r lleisiau sydd gerllaw, 
Peth dedwydd yw caol rhybudd, 
Cyn delo'r dydd y daw ; 
Ond, Ust, gad 1 ni wrando, 
A glywn ni m'ono mwy, 
Llais ceiliog yw mewn cornel, 
Cei eto hoedl hwy.” 


Bu rywyr i Ddeio redeg, 

Mewn gwaed boreuddeg biwd 
Cyn gorphen cau ei falog, 
,. A'I geiliog yn ei gwd, 
Peth difyr iawn wrth garu, 
_ Yw tynu at y crys, 
Ca'dd Dafydd Wynn am hyny, 
Roi'r fodrwy wrth ei fys. 


R. Davies, (Bardd Nantglyn.) 





